Mdnaðarrit til stuðnings frjálslegri trúarskoðun. 


Ritstjóri: MAGN. J. SKAPTA80N. 

I; } GIMLI, MAN. MARZ 1893. { 3. 

Um innblástur biflíunnar. 

Ræða eptir Rev. B. Pétmrsson, 

Séu mótsagnir í hinum helgu ritum,... þá er rétt að almenningur 
fái að vita það.. .Kitningin verður að þýða sig sjálf.(Sam, 7.ár. Nr.8.) 

Jþað* er víst óhætt að segja, að engin hók hafi verið í jafnmiklu áliti 
í heiminum, og hiílía kristinna manna, enda kemur fróðustu mönnum 
saman irm, flestum, ef eigi öllum, að hún í heild sinni heri af öllurn 
heimsins biflíum, að sumu leyti að minnsta kosti. Millíónum eintaka 
hefir verið stráð út um löndin.heimsendanna í millum, á öllum heims- 
ins tungumálum, sem kunn eru. Og enginn getur neitað því, að hun 
liefii' gert mjög- mikið gagn. Hún hefir vakið nýar hugsanir, huggað, 
stgrkt og glatt þúsundir þúsunda í mannraunum og freistingum. A 
16. öldinni var biflían aðalvopnið til sóknar og varnar í hendi siðbóta- 
manna. Það má segja, að Mflían felldi páfaveldið, hið sterkasta, sví- 
virðilegasta og skaðlegasta veldi, sem nokkurn tíma hefir átt sér stað i 
heiminum. Ef Lúter hefði eigi veifað biflíunni móti páfanum, hefði 
hann aldrei sigur fengið. Engin önnur vopn hefðu dugað. Og enn 
í dag er það ekkert annað, en biflían, sem heldur protestöntum saman 
í einni heild gagnvart kat. kirkjunni, hvað lengi sem það verður. 
Yæri ekki biflían til varnar, mundi rómv. kirkjan aptur sjúga til sín 
liina fráföllnu, týndu sauði, og verða allsherjar kirk.ja orþód. manna. 
En því er rniður, að biflían hefir eigi verið einungis til blessunar, eins 


*ítæða þessi er flutt í Winnipeg, 18. des. 1892. 





■34— 


cg hún hefði dtt að vera, cg getað verið, heldur einnig til bölvunar. 
í>að má rel'ja spor hennar gegnum liðnar aldir, í blóði og tárum og 
grimmd. Þetta er s.imt, auðvitað, ekíci biflíunnar skuld, heldur 
þeírra 'inanna, sem haf.i misbrúkað hana og misskilið. Menn fundu 
upp á þeirri kreddu, að biflían, bæði hið gamla og nýja Testamenti 
v æri innblásíð á yfirnáttúrlegan hátt, þannig, að hvert einasta orð 
væri með einhverju móti innblásíð, eða inngeíið, höfundunum af 
heil. anda, þriðju persónu guðaþrenníngarinnar, svo að hvert cin 
asta orð væri beinlínis Guðs orð, og þá um leið algildur, eilífur, ó- 
skeikaniegur saniileikur. Lúter sjálfur byrjaði með því, að fullyiða: 
,,að hver bóhstafur, hver snepill af biflíunni, væri meira virð.i, en 
himin ogjörð.“ Og almennt álit protestanta á seinni tímum má 
best lesa í trúarjátningu Eaptista í Nevv Hampsh.1833. Þar stend- 
ui' um biflíuna: ,,að Guð sé höfundur hennar og sannleikurinn, ó- 
mengaður af öllum villum, iunihaldið“. Eg þekki ekki neina 
gamla kreddu,, sem gerir þvílíkan hringlanda og þvílíkan skaða, 
eins og kreddan um bókstaflegan innblástur biflíunnar. Þessi 
kredda hefur leitt margnn heiðarlegan mann xít í fals og ósannindi, 
þegar hann er að reyna til að lclóra yfir eða koma saman ber- 
sýnilegum villurn og mótsögnum í biflíunni, þegar hann óviljandi 
i'ekst á þvílíka staði. Allt hlýtur að standa heima hjá heil. anda, 
hugsa menn, þess vegna stendur það heima, þó annað sýnist svart 
en hitt hvítt. Vér megum til með einhverju móti að geraþaðjafn 
litt. Mótsögn getur auðvitað ekki átt sér stað hjá Guði. Þess vegna 
er hún ekki til nokkursstaðar í Guðs-orði. 

Vanalegast lokar almenningur augunum, þegar þvílíkir vand- 
ræða-staðir verða fyrir honum, eða hann les þá svo hugsunarlaust, 
að hann tekur ekki eptir þeim. Ilann er hræddur um trúna sína, 
og vill ekki sjá né heyra neitt, sem henni getur raskað. Þessi 
kredda hefir öldum saman verið hinn versti þrándur í götu vísind- 
arnanna, hxín hefir barist á móti vísindalegum uppgötvunum, móti 
útbreiðslu vísindalegs sannleika, og þar með reynt af öllu sínu megni, 
að halda mönnxim blýföstum í fjötrum vanþekkingar og hindur- 
vitna. Kirkjan hefir á öllum öldum séð þann sannleik, að því meir 
sem menn trúa, þ.e.a.s. í blindni, þess minna vita þeir og þess 
liægra er fyrir páfa og presta, að draga þá á tálar. Því minna senx 
almenningur veit og þekkir, þess meir geta þeir náð út úr honum 
af peningum og hlýðni. 

Þessi kredda hefir þar að auki komið á stað xxlfbúð og of- 
sóknxxm xxieðal hinna mörgu deilda protestanta þ.e. rnilli þeirra kirkju 



—35— 


deilda, sem hvei' um sig ber fyrir sig biflíuna, orð Guðs sjálfs, eða 
öllu beldur einhvern vissan ritningarstað. Og hver um sig þyk- 
ist bafa allan Guðs sannloika til sáluhjálpar mannkynsins. 

Nvi með því að ritningarstöðunum ber okki saman, kemur 
ekki betur saman en eldi og vatni, þá verða þeir í hendi ofsa og 
ofstækis að banaspjótum, að heiptareldi, að flóði blóðs og tára, að 
brennum og óheyrilegustu pintingum. Það má sanna því nær alla 
skapaða hluti með biliíunni, ef út frá því or gengið, að hvert ein- 
asta orð í lienni sé jafngilt Guðs eigin orði,þ.e.a.s. tákni það sann- 
asta, réttasta, og b8sta, sem mannkynið varðar þe3sa heims og ann- 
ars- Hver mundi geta talið allar þær þúsundir saklausra kvenna, 
er hrenndar hafiv verið sökum þessara orða (2 Mós. 22, 18) 
„þú skalt ekki láta galdrakonu lifal“ Jafnvel hinn guðhræddi 
Yesley, Metodista-faðir, gat fengið af sér að segja, að það væri að 
smána biflíuna, ef galdrakonum væri hlíft. 

En ekki þarf svo langt að leyta. Prestur einn í Vesturheimi 
lét brenna á þessu hausti unga stúlku af innlendu kyni fvrir sraldra. 
Mormónarnir verja enn í dag fjölkvæni sitt með biflíunni, án 
þess nokkur geti hrakið, Það er og alkunnugt að prestar vörðu 
málstað Sunnanmanna í þrælastríðinu með biflíunni. Og enginn 
gat neitað því, að þrælahald var og er leyfi og talið löglegt og 
íétt, í biílíunni. En þetta er ekkert tiltökumál, heldur svo sem 
sjálfsagt. Biflían var rituð á vanþekkingar og siðleysis tímum, 
löngu áður en nokkrum manni í víðri veröld kom í hug, að fleir- 
kvæni, þrælahald og ótal margt annað siðleysi, væri ósiðlegt og 
rangt. Omenntuðum, ósiðuðum mönnum þykir það rétt, gott og 
guðlegt, sem menntuðum, siðuðum mönnum þykir hin mesta óhæfa. 
Allar hinar orþod. kirkjur hafa jafnan brúkað biflíuna som ástæðu 
og sönnun fyrir sínum fáránlegu, skynlausu og skaðlegu kreddum. 
Og ekki oinungis það, heldur hafa þær borið biflíuna fyrir ýms- 
um trúarlærdómum, (t. d. þrenn. lærd.) sem enginn stafur er fyrir í 
biflíunni spjaldanna í millum, og innprentað alþýðu, að þetta væri 
guðs-orð. Kirkjumenn hafa einatt sagt við mig, þegar ég hefi 
bent þeim á ritningarstað gagnstæðan þeirra trú. „Það er ekkert 

að marka þenna stað. Þú átt ekki að lesa hann eptir orðunum. Þú 
átt að lesa milli linanna.“ Með þessu móti má auðvitað fá alla 
mögulega og ómögulega hluti út úr biflíunni. Þetta gei'ði nú í 
sjálfu sér ekki mikið til, ef ekki væri þessi innblásturs kredda, 
ef menn ekki almennt tryðu því, að hvert einasta orð í biflíunni 
væri Guðs eigið orð. Þessi kredda helir gert og gerir enn ómet- 



•36— 


anlegt tjón. Þessvegna hefi ég tekið fyrir mig, að sýna fram ;l, 
að biflían er eigi fremur innblásin, en aðrar bækur, að hún er 
tómt mannaverk, frá upphafi til enda eins og allar aðrap bækur. 

Fyrst vil ég þá tala um gamla Testamentið. Yafalaust 
héldu Gyðingar almennt, ritningu sína sérstakloga innblásna af 
Guði sfhum Jehóva, (ekki heil. anda, því hann þekktu þeir ekki í 
þá daga, sem guðdómlega persónu.) Þó voru það aðeins 5 bæk- 
ur Mósesar, lögmálið, sem hinir lærðustu menn, einsog Filo og 
Jósefus, héldu Guðs-verk, fullkomlega innblásið og óskeikandi, 
eins og orþod. menn trúa nú um álla sína biflíu, gamla og nýja 
Testam.. Þar í mót hefir Jesús bersýnilega eigi haft þessa trú, 
því í hinni merkilegu fjallræðu varar hann lærisveina sína við, 
að fylgja ýmsum lagaboðum frá 2. 3. og 5. Mós., og setur sína r 
reglur í þeirra stað. (Matt. 5. 31. etc.) 

Slægð prestanna og trúgirni alþýðu tókst einnig, sem kunn- 
ugt er, að krossfesta Jesfl fyrir það, að hann talaði á móti Móses, 
og guðlastaði. Páll segir (2. Tim. 3. 16.): „Sérhver ritning, sem 
er innblásin af Guði ; er nytsamleg til lærdóms, ,£ en ekki: „011 
heilög ritning er innblásin af Guði,“ eins og allar hiflíu-þýðing- 
ar nema tlie Revised Edition, hafa það. Þessa ramskökku útlegg— 
ing hafa allar orþod. kirkjur haft til að sanna með innblásturs 
kreddu sína, og enda kennt hana Jesú. 

Það er vafalaust satt, sem Páll segir, að sérhver ritning, sem er 
innblásín af guðlegum anda, er nytsamleg á öllum tímurn hjá 
hverri þjóð sem er. Þetta sýnist og meiping Páls, því hann kallar 
beinlínis grískan rithöfund, Epimenides spámann. Það sést líka á 
bréfum Páls og P.g. að hann barðist af öllu megni rnóti Móses 
lögmáli, t.d. umskurninni, og sagði það afmáð með Jesú Kristi. 
t>ess vegna er alveg rangt, að bera hann fyrir innblásturs-kredd- 
unni, hvað gl. Testam. snertir, og því heldur alla biflíuna. t>ví 
á hans dögum var ekkert nýja Testarn. til. 

Kirkjumenn segja, að gl. Testam. sjálft beri það með sér 
að það sé innblásið beinlínis af Guði, sé Guðs orð. t>ar standi 
aptur og aptur með berum orðum: „Drottins orð koni til Móses“ 
o.s.frv. til annara sijámanna. „Drottinn sagði“ o.s.frv. En gl. T.m. 
segir líka frá fals-spámönnum, sem brúkuðu einmitt sama orðtækið 
til að gefa gildi sínum spádómum og kenningum. Svo þetta 
sannar alls ekkert. Það voru eigi einungis Gyðingar, heldur 
miklu menntaðri fornþjóðir: Egyptar, Persar, Indar, Kínverjar q. 
11., sem höfðu þessa innblásturs kreddu. Þeir héldu hver um 



s'ig, að sín gömlu trúar-rit, sínar heil. biflíur,’ væri yíirnáttúrlega 
innblásnar af guðum sínum. Þær höfðu allar saman, hver um sig, 
margt og mikið til síns úgætis, og eru allar við líði enn í dag. 
Hví skyldum vör gera innhlústurs kreddu Gyðinga hærra undir höfði 
en innhlústurs kreddum annara fornþjóða? Hvers vegna getur okk 
t. d. Kóraninn og jafnvel Mormons-hók verið yfirnáttúrleg opinher- 
un, eins og hlutaðeigendur segja og trúa, ef gl. og nýja Testm'ið 
eru yfimáttúrlegar opinberaniri Hvaða rétt höfum vér til að segja 
hið fyrnefnda svik og hjátrú, en hið síðara guðlegan sannleika og 
rétta trú? Ég get ekki hetur séð, en það sé hæði rangt og heimsk- 
ulegt. Um ritvissu hóka gl. Testam. skal ég tala fátt á þessum 
stað. Það yrði oflangt mál, og kemur heinlínis ekki við umtals 
e.fni mínu í kvöld. Eg skal að eins geta þess að öllum biflíufróð- 
uin ritdómendum kemtir saman um, að Móses hafi ekki getað ritað 
eina einustu af þeim 5 hókum, sem kirkjan hefir ávallt eignað hon- 
um. Dær komu fyrst í ljós í því formi, sem þær nú eru S00 ár- 
um eptir dauða Móses.— Það liggur líka í augum u’ppi, að enginn 
maður getur sagt frá dauða sínum, eins og Móses er látinn gera 
(líka Jósúa). í 1. Mós. 36, 30. er Móses látinn tala um athurð í 
sögu Gyðinga (kgs.-stjórn), sem ekki varð fyrri en að minnsta 
kosti 200 áruni eptir dauða hans. Hvað heil. anda innhlástur á- 
hrærir nægir að geta þess, að það eru bersýnilega tveir höfundar að 
]. Mós., sem hvergi her saman. Annar kallar Guð Elohim (guðina) 
en hinn nefnir hann Jahve (Jehova). Annar eignar Elohim sköp- 
unina, hinn Jahve. Annar segií, að jörðin hafi verið liulin vatni, 
og EÍóhim hafi síðast skapað karl og konu, án þess að geta um, 
hvernig hann fór að því. Hinn segir, að jörðin hafi verið þur 
slétta, að jú'rtir hafi komið á eptir mönnunum, að Jehova hafi sett 
þá í Eden áður en dýrin voru sköpuð. Hann getur og þess, 
að Jehova hafi skapað konuna seinna en karlmanninn, og gert 
hana af einu rifbeini Adams. Þessar mótsagnir getur maður ó- 
mögulega ætlað heil. anda, eða nokkrum Guði, eins og það er 
er víst, að Móses er alveg saklaus af þeim. Jarðffæðin hefir líka á 
lunn hóginn sannað efalaust, að sköpunarsagan öll, sömuleiði s 
paradísar sagan or ekki annað en gömul þjóðsaga, sem ekki hefir 
■við nein sönn rök að styðjast. í gl. T.m., t. d. 2. Mós. 11. 2; 
12. 35—36; 5. Mós. 13. 6; 1. Sam. 15. 3. eru sagðar svo ljótar 
og grimmdarlegar sögur urn Jehova, að ég vil ekki hafa þær 
eptir. Enginn orþod. prestur mundi þora, að fara með þær 
uppá stólinn. Ekkerfc kirkjuhlað, ekki einusinni ,,Sam.“, mundi 




—38— 


vilja taka allar þvílíkar sögur í gl. T., þó stórfé væri í boði. Ég 
er fullviss um, að hvorki ,,LÖgb.“ né ,,Hkr.“ mundi ljá þeiin 
rúm, þó þsss væri á léit farið. Þar er fullt af klám og saur- 
lifnaðar sögum, svo ljótum, að enginn siðaður maður mundi fást 
til að lesa þær í áheyrn kvenna. 

Getur nokkur, heilvita, kristinn, maður trúað því í hjarta 
sínu —þó hann ef til vill, eins og sagt er nýlega um einn lút. 
prestinn, játi þrð með vörunum— að himna faðirinn, hinn eilífi 
kærleikur, hin eilífa réttvísi, sé sannur að sökum, getur nokkur 
trúað því, að heil. andi beri þær sakir á fyrsta meðlim þrenn- 
ingarinnar; eða því, að heil. andi sé höfundur að svo siðlausum 
ólifnaðaðar sögum, að hver einasti, jafnvel orþod. kírkjumaðui 
mundi skammast sín fyrir að lesa þær upp hátt á nokkru heimili, 
og því heldur á sunnud. skólum eða kirkjumi Ég held enginn 
mennskur maður ætti að bera svo litla virðingu fyrir Guði og 
sjálfum sér, að trúa því 

Ein einasta af þessum grimmdar, siðleysis og ólifnaðar sögum 
í biflíunni, og því heldur allar, œttu að vera nóg til að sýna það 
vafalauat, að biflían er ekki ,,Guðs orð“ heldur manna, sem lifðu 
á siðlausum, og liálfsiðuðum vanþekkingar tímum, (sbr. 5. Mós. 25. 
9. og 11.) Með því að biflían í heild sinni, (eins og ég áður sagði 
um gl. T.m.) er rituð á ýmsum tímum, af ýmsum mönnum, sem 
höfðu mismunandi skoðanir um Guð og Guðs-dýrkun og samband- 
ið milli Guðs og manna, gat ekki hjá því farið, að það hlytu 
að verða margar hreinar og beinar mótsagnir í henni. t>ess vegna 
er biflían líka full af mótsögnum, svo berum, að enginn heilvita 
rithöfundur, og því síður Guð eða heil. andi munii vilja láta slíkt 
eptir sig sjást. 

Ég skal nú til sönnunar, gefa yður fáein sýnishorn afþeim: 

1) Drottinn mælti við Móses og 1) Mundi Guð sannaulega búa á 

sagði: „Þeir skulu gera mér jörðinnil Iíimnanna himnar geta 
helgidóm, að ég búi meðal ekki rúmað þig því síður þetta 
þeirra, (2. Mót. 25. 8.) hús, er ég hefi byggt. (1. Kg. 

8. 27.) 

2) Þegar ég burt tek hendi mína 2) Enginn hefir nokkru sinni séð 
skaltu sjá mig að aptan verðu. Guð. Jdh. 1. 18. 

2. Mós. 33. 23. 

3) En drottinn talaði við Móses 3) Guð sagði: ,,£>ú getur ekki séð 
augliti til auglitis. 2.Mós.33,ll auglit mitt, því maður getur 



—39— 


(NB. Mótsögn í sama kapítula 
9 vers á milli.)— 

4) ,,fíg Jakob hefi séð Guð aug- 
liti til auglitis. 1. Mós.32.30. 
(NB. Jóh. lætur Jesús neita 
þessum gömlu sögum. 

5) Guð er ekki maður, að hann 
iðrist nokkurs. 4. Mós. 23.19. 

6) fíg hefi enga vægð, og enga 
meðlíðun og enga miskun, að 
óg eigi tortýni þeim. Jer.13.14. 

7) Guð er ekki maður, að hann 
Ijúgi. 4. Mós. 23. 19. 

Það var ómögulegt, að Guð 
gæti logið. Hehr. 6. 18. 

8) Og það skeði eptir þetta að 
Guð freistaði Ahrahams. 1. 
Mós. 22. 1. 

9) Þú skalt ekki mann vega. 2. 
Mós. 20. 13. 

Enginn manndrápari hefir ei- 
lífalífið í sér varanda.l.Jóh.3.15 

10) Auga fyrir auga, tönn fyrir 
tönn. 2. Mós. 21. 24. 

11) Og drottins reiði logaði enn 
yfir Israels mönnum, og hann 
egndi Davíð með því að segja: 
far þií og tel Israel og Júda. 
2. Sam. 24. 1. 


ekki séð mig og lifað. 2, Mós, 
33. 20. 

4) Þér hafið aldrei nokkurn tíma, 
hvorki heyrt hans rödd nó séð 
hans ásýnd. Jóh. 5. 37. 

5) Þá iðraðist drottinn þess, að 
hann hafði gert manninn á jörð- 
unni. 1. Mós. 6. 6. 

6) Di'ottinn er harla líknsamur og 
miskunsamur. Jak. 5. 11. 

7) Drottinn hefir sent lyga anda í 
munn allra þessara þinna spá- 
manna. 1. Kg. 22. 23. 

8) Guð freistast ekki af hinu illa, 
en hann freistar heldur einskis. 
Jak. 1. 13. 

9) Svo segir drottinn Israels Guð: 
slái hver sinn bróður vin og 
frænda í hel. 2. Mós. 32. 27. 

10) Elskið óvini yðar.gerið 

þeim gott, sem yður hata, ete. 
Matt. 5. 44. 

11) Og Satan stóð*móti Ierael og 
egndi Davíð til að telja ísrael. 
1. Kron. 21. 1. 


Iivcrju á nú að trúa? Annaðhvort hlýtur að vera ósatt, nema 
því aðeins að orþod. prestum takist að sanna, að drottinn og satan séu 
sama vera, sama persóna, eða að heil. andi hafi þarna farið með hull 
og ósannindi. Allt það sama má segja um hinar aðrar missagnir og 
mótsagnir. Annaðhvort hlýtur að vera ósatt. Orþod. kirkjumenn 
standa. á því, að spádómar spámannanna sanni, að hækur gl. T. séu 
Guðs-verk, innblásnar af heil. anda. Það er því kynlegra þegar þeir 
vita að margir spádómarnir hafi aldrei komið fram, verið markleysa 
ein og endaleysa. Bæði Esajas (17. 1.), og Jerem. (49. 27,) spá Da- 




—40— 


rnaskus e/ðilegging. jÞrátt fyrir það stendui; Damaskus-borg í blóma 
enn í dag. Esajas (13. 20) ejðileggur Babylon „um alla eilífð.í' 
Samt stendur hún enn (Hilla) með 10,000 innbúum. Árabar tjalda 
þar enn eíns og áður. Esekiel eyðileggur allt Egyptaland með spá— 
dómum, en Egyptaland er en fjölbyggt land, og í miklum framför- 
um. Jerem. spáir að hinar 10 ættkvíslir skuli koma aptur úr út— 
legðinni. En Það varð aðeins partur af Júda kynkvísl, sem aptur 
komst. 

Þetta læt ég nægja að sýna, að spádómar gl. T. eru ekki hóti 
merkilegri en aðrir spádómar hjá öðrum þjóðum fyr og seinna. 
Sumir koma fram, en flestir hafa verið og verða markleysa. Og þó 
þeir hefðu allir komið fram, þá sannar það alls ekki neitt viðvíkj- 
andi yfirnáttúrlegum innblæstri og óskeikulleika biflíunnar. Það 
gæti ekki sannað annað en það, að höfundarnir hefðu haft sérstak- 
lega gáfu til að sjá fram í tímann, sjá atburði fyrir fram, eins og 
margir aðrir menn hafa haft, og hafa, óneitanlega, enn í dag. 

Tíminn leyfir ekki að ég fari lengra út í þetta mál að sinnÞ 
en sfðar skal ég tala sérstaklega um innblástur nýja Testamentisins. 

* 

* * 

Heilagi faðir, vér þökkum þér með elsku og lotningu í vor- 
um hjörtum fyrir alla þína mildi og réttvísi við oss þín börn, fyrir 
alla þína fóðurlegu forsjón og handleiðslu, hjálpa þú oss til að sjá 
og sýna öðrum þinn sannleika, þína dýrð og þína fullkomnun. Amen. 


Hugleiðingar mn ritninguna. 

[Framhald.] 

Enn skulum vér taka dæmi úr hinum kínverski: biflíum. 

Þegar lærisveinn Confúcíusar spurði hann um velgjörðasemi, 
sagði Conf.: „það er kærleikur til allra manna.“ Annarsstaðar 
segir hann: „kenning mín er auðskilin“ og hinn helsti af læt'i- 
sveinum hans ségir: „hún er í því fólgin, að hafa hjartað á réttum 



41— 


stað og í J>ví að elska náunganp’eins og sjálfan sig.“ Eitt skipti var 
hann spurður: „Er nokkurt orð, sem geti verið regla fyrir allt lífið?‘, 
þá svaraði hann: „mun ekki jafhrétti(reciprocity) vera slíkt orðl“ Það 
sem þú vilt ekki, að aðrir geri þér, það skaltu heldurckki þeim gera“ 
Confucíus fæddist í Kína 551 fyrir Krist. 

Hveysu er nú ekki þetta líkt hinum guðdémlegu seiningum 
Jesú Krists. I hinni annari biflíu Kínverja, eptir Laou-tze stendur: 
launið fjandskap með góðverkum. 

Hin fimm boðorð Buddhista eru þossi: 

1. Þú skalt ekki deyða. 

2. E>ú skalt ekki stela. , 

3. Þúskalt ekki drýgja hór eðanokkurn óhreinleika. 

4. Þú skalt ekki ljúga. 

5. Þú skalt ekki drekka þig drukkinn. 

Enn segir biflía þeirra: „Hatrið sigrast aldvei með hatri heldur 
með kærleika. 

Hin 8 stig sem Buddha segir, að leiði til hinnar æðstu sælu, eru 
réttar skoðanir, réttar hugsanir, rétt tal, rétt veik, Téttur lifnaður, rétt 
áreynsla, rétt endurminning og rétt yfirvegun. 

Þá segir hiflía Brahmatriiarmanna: „Enginn maðpr skvldi 
styggjast við þann, sem er reiðurvið hann, heldur svara þeim hlíð- 
lega er hölva honum. 

Þá segir hiflía Parsa: „að slá mann, eða særa hann með orðum, 
e r synd,“ og þar er öllum, sem af hjarta tilbiðja Guð,fyrir sett, að biðja 
á þessa leið: „Jeg iðrast alls þess, sem ég kann að hafa syndgað, við 
hvern, sem ég kann að hftfa brotið og hvenær, sem það hefir verið, 
hvert heldur í hugsunum, orðum, eða verkum. Fyrirgef það. 

Þannig mætti faraum allar þessarýmsu biflíur og finna hvern 
staðinn öðrum fegri, í biílíu Brahmanna, Buddista, Parsa, Confucíusar, 
Laou tze, Mahónrets,Gyðinga eða kristinna manna, og myndu fáir geta 
greint, úr hverri þeirra setningarnar væru. 

Menn geta því tekið undir með Higginson, er'J hann segir: að 
hvorki trúartraust, eða kærleikur, eða ósérplægni só einskorðuð \ ið 
nokkra trú, ekki heldur fyrirgefning, eða friður, eða jöfnuður, eða 
menntun, eða kristniboð, eða bænir, eða ráðvendni, eða bróðuráat, eða 
virðing fyrir konunni, eða lítilæti eða píslarvottar. Öll trúbrögð við- 
urkenna þetta meir eða minna. 

Það er þó ekki ætlan vor, að segja öll trúbrögð jafn góð, eða að 
kenningar þeirra séu alveg eins Vér viljum taka ritningu kristinna 



—42— 


manna, einkum nyja Testamentið, fram yfir allar aðrar ritningar heið- 
inna þjóða. En í þeim öllum er hinum veglyndu og göfugustu hug- 
myndum hlandað saman við svo margt fánýtt og lítilfjörlegt, barna- 
legt og stundum óvirðftlegt, hoiptarfullt niðurlægjandi skaparann og 
manninn; stundum ganga þær svo bersýnilega á nióti öllum sögulegum 
og náttúrlegum sannleika, að augljóst ætti að vera hverjum einum, að 
engin þeirra gotur álitið sig vera að öllu leiti innblásna af Guði. Apt- 
ur hafa þær allar svo mikið af þáleitum og guðdómlegum sannleika, að 
engin getur holdur álitið aðra vera verk manna eða djöfla. 

Svarið upp á spurningu þá, hvað biflía vor sé verður þá á þessa 
leið: Hún er ein af hinum 9 eða 10 biflíum þjóðanna, hún er sú æðsta 
og besta þeirra, en þó verður hún að teljast í sama flokki og þær. 

Tannig sjáum vér að trúin er breiðari, auðugri, fjölhæfari enn 
Gyðingar, kristnir eða heiðingjar hverir um sig hafa ætlað. Þjóðirnar 
hafa ætíð heimtað oinveldi í trúmálum, þær liafa jafnan álitið sína eig- 
in spámenn og sínar eigin ritningar vera þær einu sönnu og áreiðan 
legu. En vísindi hinna nýrri tíma hafa sýnt það, að slíkar hugmvndir 
eru þröngar,fátæklegar og ósannar. Trúin breiðist yfir alla jörðina, eins 
og sólskinið eða kærleikurinn, eða Guð. Uppspretta trúarinnar er í 
hverju landi. Spámennirnir búa undir öllum himinbeltum. Guð hefir 
gcfið mönnum, ekki aðeins eina, heldur margar helgar bækur. 

Vér megum ekki lengur trúa því, að Guð hafi farið að útvelja 
aðeins eina, fátæka og umkomulitla þjóð, af öllum þjóðflokkum mann- 
kynsins, boða henni vilja sinn,opinbera henni ráð sín, gefa honni kost 
á sáluhjálpinni, en skilja allan hinn þjóðagrúann eptir í myrkri,villu og 
vanþekk-ingai, afskipta öll hin börnin sín þeim bestu gæðum, sem hann 
hefir mannkyninu veitt. Guð er ekki aðeins Guð Gyðinga, eða krist- 
inna manna, heldur erhann Guð og faðir allra þjóða jarðarinnar, allra 
hennar íbúa. Allt eru það börnin hans, blökk og livít, gulleit og eir- 
rauð, hvort heldur þau eru í Gyðingalandi eða á Kyrrahafseyjum, Him 
alayafjöllum,Norðurálfunni eða Australíu eða frumskógunum í Miðafr- 
íku. 

Eins og sjónorsvið manna stpekkaði, er menn urðu þess vísari að 
jörðin væri ein af plánetum þcim er gengu í kringum sólina, og sólin 
aptur ein afafarstórum sólnahóp, eins ættu augu vor að opnast, er vér 
sjáum, að trú vor er ein, (ekki hin einasta) heldur ein meðal hinna 
mörgu trúbragða heimsins, og að hvergi er allskostar guðlaus mann- 
flokkur. Uetta ætti að styrkja traustið og elskuna til hans, sem hefir 
hagað því svo, að hvergi skyldi hann vera án vitnisburðar meðal sinna 
barna, því öil ætlar hann að leiða þau á endanum til sín,þegar þau eru 



—43— 


þroskuð örðin og kæf til að vera þar, sem hann hefir fyrirhugað þeim 
stað. 

Það er opt einsog í þoku fyrir mönnum, jafnvel fjöldamörgum 
klerkum, um aldur ritningar vorrar. Margir ætla, að sjónarvottarnir, 
t. d. Adam, Enoch, Abraham, hafi, hver fvrir sig, skráð sína sögu, og 
þannig sé ritningin framhaldandi sögulegur sannleikur frá sköjiun ver- 
aldar. Aptur halda aðrir því fram, að Móses hafi, í hinni myrku forn- 
tíð, skrifað þann hluta hennar, sem vanalega er elstur íálinn, Mósee- 
bækurnar. En einstaka menn líta öðruvísi á það. 

Vér skulum sleppa því, sem stendur í 5 bók Mósesar 34. kapí- 
tula, þar er Móses látinö skrifa eptir dauða sinn, um Jósúa, sem varð 
liöfðingi Gyðinga eptir Móses, og um spámenn Gyðinga langt fram í 
tíðir. t>að virðist raunar eitthvað undarlegt, sem stendur í 6. versinu, 
að enginn maður viti, allt til þessa dags, hvar gröf hans standi. Orðið 
,,þessa“ og fleira í þessum kap. sýnist henda á það, að söguritarinn 
standi miklu nær oss í tímanum en Móscs, líklega mörgum hundruð- 
um ára, þvi að þá, þegar hann skrifar þetta, er öllum gleymt um leg- 
stað Mósesar, enginn veit þá hvar hinn mikli þjóðhöfðingi Móses hefir 
grafinn verið, þótt hann að líkindum hafi í fyrstu verið grafinn, að á- 
horfanda öllum Israelslýð, einum 2 milliónum manna. Vér skulum nú 
sleppa þessu og fleiru af sama tagi, með því ekki er hægt, að festa sig 
hér á neinum ártölum. 

En af öðrum stað í Mósesarhókunum má sýna það, að þessar 
elstu bækur ritningarinnar eru að minnsta kosti 300—400 árum yngri 
en Móses. 

Til að skýra það, sem á eptir kemur, skulum vér nú hugsa 
oss, að vér hefðum fundið forna hók, ritaða á kálfskinni eins og forn 
sögur vorar. í henni lesum vér um fund Vesturheims, þar er sagt frá 
því, að forfeður vorir hefðu farið langar leiðir, vestur í landið, yfir 
fjöll og fimindi, merkur og skóga, allt þar til þeir komu að horg 
einni ínikilli er landshúar kölluðu Winnipeg; vér skulum láta það 
veraum árið 1000 e. kr. sem forfeður vorir áttu að fara þessa ferð, ept- 
ir sögu hókar þessarar. Ensjá! þar finna þeir allt fulltaf fólkí, sumt 
talar ensku, sumt íslenzku, sumt þýzku aðrir frönsku, ítölsku, sænsku 
kínversku; járnhrautarlestirnar ganga á hverjum degi inn og út um 
bæinn, rafurmagnssporbrautir liggja eptir öllum hínum stærri stræt- 
um, þar er Lögherg, og þar er Heimskringla og þar er Sameiningin; 
þar er síra Jón Bjarnason, og þar or Lárus Jóhannsson. 

Einstaka menn kynnu nú að gleypa þetta, og segja: miklir 
menn voru forfeður vorir, að komast svona langt inn í landið, og 



—44— 


fmna nafnfræga borg, og mikla menntun árið 1000 e.Kr En aptur 
kæmu aðrir, er segfiu: þetta er bulí eitt, því árið 1000 e. Kr. voru 
hvergi járnbrautir, þá gokk enginn sporvagn af rafurmag'ni, þá var 
hvorki Lögberg né Heimskringla, borgin Winnipeg var ekki byggð 
fyr en 1870 e. Kr. eða 870 árum eptir, að saga þessi átti, að hafa 
fram farið. 

Vérskulum nú líta í 14 kap. 1. bókar Mósesar. Þarsjáumvér 
að þeir Kedorlaóiner tóku Lot og hans fjárhluti, er þeir höfðu unn- 
ið sigur yfir hinum ð konungum í dalnum Siddim, en er Abraham 
frétti það, þá vopnaði hann 318 menn og fór eptir þeim allt til Dan. 
Þar þarðist hann við þ’á, vann sigur og náði aptur Lot og fjárhlut 
hans. Þetta fer nú allt saman gott, en nú skulum vér líta fram í Gyð- 
ingasöguna, þegar þeir, meiía, en 300 árum seinna, óðu moð báli og 
brandi yfir Kanaansland. I 18. kap. Dómarabókarinnar er sagt frá 
því, or Dans niðjar „réðust óvörum áborgina Lais, á friðsamt fólk og 
slógu það með sverðseggjum, en lögðu eld í borgina, vers 27. og þeir 
kölluðu nafn borgarinnar Dan. eptir nafni Dans, forföður síns, sem 
var ísraels sonur, en borgarinnar nafn hafði þó í Bndverðu verið 
Lais.“ 

Eptir Mósesbókurium átti því borgin að heita Dan á dögum 
Abrahams. Þá var reyndai Dan soúur Jakobs ekki fæddur og fleiri 
aldir til þess er borgin Lais íékk nafnið Dan. Löngu eptir að Gyð 
ingar voru komnir í Kanaansland tóku Dans niðjar sig til, hertóku 
þessa borg Lais og nefndu hana Dan, áður hafði hún Lais heitið; nú 
er frásaga þessi í ritningunni látin koma á eptir dauða Samsons, sem 
á að haf aðborið 1120 e. Kr. Hlýtur því frásaga þessi að vera 331 ári 
yngri, en dauði Mósesar. Enda munu þeir nú fáir orðnir, sem telja 
nokkurn hluta ritningarinnar eldri erií hæðsta lagi 1100 árum f. Kr 
meginið gamla Testam. miklu yngra. Því menn geta fljótlega séð 
það, að þegar saga þessi, um Lot og Abraham, kemur mitt innan í 
Mósesbókunum, þá er eitt að tvennu til, annaðhvort hefir hann 


(Framhald riæst.) 



,—45— 


Athuganir við sköpunarsöguna. 

[Framhald.] 

II. 

HINIll VELTANDI HEIMAR. 

JSTit er eptir að vita hvernig hnettir þessir voru gjörðir. 
Þogar vér stöndum úti uqdir beru lopti, getuui vér stundum séð,' 
hvernig þokan fer að dragast saman umhverfis oss. En hvað er 
þ;í þokan? Gætum vel að. Oteljandi smágjörvar þokuagnir mynd- 
ast, rétt eins og af töfrakrapti. Það eru ofursmágerðir hnettir, on full- 
komnir að allri geið,-undarlegir smáheimar,, er virðast vera skapað- 
ir af engu og festir upp á ekkert, en þó getum vér snert þá með fin gr 
um vorum. Svo lyftist þokan frá jörðu, streymir ofar og ofar, uns vér 
sjáum hana, sem ský eitt sveima um loptið. Allan daginn eru skýin að 
myndast þannig, í loptinu yfir höfðum vorum, og hlaðast, hvert á ann - 
að ofan, mílum saman upp í loptið, og byrgja hinn bláa himingeim. 
Þegar vér skoðum hinar óteljandi milliónir þessara litlu vatnshnatta, 
sem skapaðir eru á svipstundu, og festir þarna upp í meir eða minna- 
skipulegum kerfum, þá rennur sýnin upp fyrir augum vorum, eins og 
í hinni gömlu sögu, og vér sjáum hvernig „Guðs andi svam yfir vötn- 
unum“,þegar víndblærinn kaldur blæs á þokuský-in. 

En hvernig er nú öllu þessu varið? Vísindin segja oss, að þar 
sem vér ekkert sáum í loptinu, það hafi í raun og veru verið ósýnileg 
gufa, allt of smágjör til þess, að sjá megi hana í stækkunargleri;en að 
dráttarafiið hefir dregið þessar ósýnilegu agnir saman, og rnyndað úr 
þeim sýnilega þokuhnoðra, og er það efnið í þokunni og skýjunum. 

Enn heldur aðdráttarafiið áfram að verka, og dregur þoku- 
hnoðra þessa liina smáu, saman í skýbólstra og þegar þeir eru orðn- 
ir svo stórii', að þeir missa jafnvægið og samhengisaflið (þegar þeir 
eru orðnir nógu efnisþungir til þess, að aðdráttarafl jarðarinnar 
verki á þá), þá falla þeir til jarðar í regndropum. A þanna hátt 
heldur hinn skapandi andi áfram, að verka á heiminn með aðdrátt- 
araflinu, og mynda, festa upp og hrífa með því hnetti í milliónatali 
í voru eigin gufuhvolfi. 

En nú skulum vér taka stjörnukíkir og skyggnast út í hið 
óendanlega rúm. Þar getum vér einnig séð mörg liundruð af hvít- 
um blettum, sem stjörnufræðingarnir kalla ský, þokur, á latínu ne- 
bula, en, sem eru óendanlega miklu stærri, en þokurnar í gufu- 
hvolfi voru, margar milliónir mílna að ummáli. Þessar þokur ætla 



—4(5— 


etjörnufræðingarnir, að hafi dregist saman fyrir aðdráttavaflið úr 
hinni þunnu heimsgufu, sem flýtur um geiminn eins og vatnsguf- 
an um loftið. 

Spektroskopið (eins konar kíkir) sýnir oss, að sum þessi skýj- 
nhelti séu er.n í gufulíki. Aðdráttaraflið er að vinna þar, eins og 
liér. Hafa stjörnufræðingarnir tekið eptir því, að sumar þokur þes::- 
ar eru að breytast, ekki þannig, að munurinn sjáist á hverju einu 
augnabliki, heldur á 100 á'ra tímabili. Og jafnvel þar, sem vér 
gétum ekki orðið varir víð þessar seinfara hreytingar, þar virðist 
svo, sem vér gotum greint mismunandi stig aðdráttaraflsins og þétt- 
íngarinnar. Sumar þokurnar eru í óreglulegri' lögun en sumar eru 
þegar orðnar hnattmyndaðar. Sumar eru með geislalögun (spiral- 
form) rétt eins og efnið væri að dragast saman að miðpunktinum 
með hœgum snúningi, rétt eins og vatn myndar hringyðu, er það 
renuur niður trektarháls. Enn eru aðrar þannig lagaðar, að nokk- 
nr hlutí þeirra sýnist vera smátt og smátt að skiljast frá aðal- 
mekkinum, fyrir hinn aukna snúningshraða, rétt eins og vatns- 
dropinn kastast af hart snúnum hvertísteini, eða eins og hvertí- 
steinninn sjálfur flýgur í mola, of kastið á honum er nógu mikið. En 
hið'sama aðdráttarafl myndi halda hinum aðskildu hlutum frá að 
fara oflangt, myndi sveigja brautir þoirra í hringa og knýja þá 
til að snúast um hina innri þungamiðju. 

A þenna liátt myndi þokan með tímanum þéttast, og verða 
að sól, veltandi um geiminn, með aðra smærri hnetti, or velt- 
ust um sólina og hún teymdi með sér. Ef að hnettir þessir væru 
nógu stórir, þá myndi sama sköpunaraðferðin endurtakast, og 
framleiða af þeim plánetur og tungl. 

Stjörnufræðingar ætla, að vort eigið heimskerfi—sólin, jarð- 
stjömurnar og tunglin — sé þannig til orðið og hafi verið að 
skapast þannig, um óteljandi aldaraðir. Hugmynd þessi sem köll- 
uð er þoku-theorian, er ekki grilla ein’ eða hugmynd, eins og sum- 
um kann að sýnast, af þessari fáorðu lýsingu, því það lítur svo 
út, sem sönnunum fyrir henni sé stráð út um allann himingeim- 
inn. 

Þannig er þá jörð sú sköpuð, er vér byggjum, af þessu 
loptkonnda ósýnilega efni rúmsins, sem er undraverðara, en „vötn- 
iu“ í hinni þrau sköpunarsögu Gyðinga, þynnra en svo, að vér 
getunt séð það eða skilið. Þetta er upphaf hennar, frá því hún 
„var í eyði og tóm,“ þegar myrkrið var yfir djúpinu, þotta var 
kvöldið, hvers sekúndur voru óendanlegar aldaraðir. 



# 



Hversu míklu hátignarlegri og guðdómlegri verður nú eígí 
hugmynd vor um sköpunina, er vér lítum hana á þeníia háttí 
Þetta aðdráttarafl, sein lætur heimana veltast saman í hnetti, það 
or fyrir augum hins djúp-hugsandi manns ekkert annað, en hin ó- 
ffýniloga hönd skaparans. Vér höfum mynd eina frá miðalda-tím- 
anum, þar er skaparinn sýndur á hinum fjöi'ða degi, er hann í mapns 
mynd, húiníi eins og þá tíðkaðist, og er að hengja sólina, tungíið 
og stjörnurnar upp í himinrjáfrin, eins og gylltar doppur. Hversu 
miklu veglegri er nú hugmynd vísindanna, um hinn skapandi anda 
ósýnilegan, allsstaðar verKandi, eilíflega starfandi, er veltir heimun- 
um saman í hnattmyndir, hæði hinum smáu þokuögnum, er falla 
niður á jörðina og lífgn og endurnæra fræið í jörðinni, og iiinuin 
stóru hnöttum, er lífið svellur og þróast á, í sinni óendanlegu fjöl- 
hre/tni; um hinn skapandi anda, er hengir sólir og sólnakerfi um 
allt hið óendanlega rúm, á hina ósýnilegu þræði þyngdarlögmálsins. 
Þetta er liin eilífa, takmarkalausa sköpun. Hin gamla hihlía hyrj 
ar með þessum fögru orðum: ,,I upphafi skapaði Guð himin og 
jörð.“ En hin miklu meiri og fegurri sköpunarsaga vísindanna hyrj 
ar með þessuin hátignarfullu orðum. „Upphafslaust og endalaust 
og hvíldarlaust, frá eilífð til eilífðar skapar Guð himna og jarðir.“ 

(Framhald næst.) 


Vér höfum fúslega tekið framan prentaða ræðu eptir Rev. B. 
l’étursson í hlaðið, og mundum taka fleiri greinar í frjálslynda stefnu. 
Mönnum kann að finnast Rev. Pétursson taka nokkuð ómjúktásum 
staðar, en það sér hver heilvita maður, að spurningin verður um 
það, hvort þetta sé satt eða ekki. Hann kemur aðeins með ritning 
arinnar eigin orð; það er ritningin sjálf, sem vorir rétttrúuðu hræðr 
verða að hamast á, ef.þeir reiðast við oss fyrir það að vér neitum 
óskeikulleík hennar. Það dugar ekki lengur, að slá mönnum ryk í 
augu með stórum orðum, sannleikurinn vill fram og hann verður 
að koma fram. 


Aðal-ársfundur safnaðanna í Nýja íslandi var haldinn að Gimli 
þann 23. þ. m. A fundinum var séra Magnús J. Skaptason ráðinn 
prestur, eins og að undanförnu. Einnig var viðtekið á fundinum, að 
kalla félag vort : „Fríkirkjufélag Islendinga í Vesturheimi.“ 



- Benjamín Franklín, einhver hinn merkasti maðiir, sem álfa 

þessi hefir horið, segir um trú sína: 

„Eg trúi á einn Guð, skapara alheimsins, ég trúi því, að hann 
stjárni hoöum iiteð forsjón sinni; að vdr verðum honum kærastír með 
því að gjöra gott hinum öðrum hörnum hans; að sála mannsins sé ó- 
dauðleg, og muni yfir hana ganga réttlátur dómur í öðru lífi, sam- 
lívæmt breytni mannsins í þessum iieimi. Þetta hygg ég vera grund- 
vallaratriði í hverri skynsamlegri trú. Hvað Jesú af Nazareth líður, 
þá ætla ég að trú sú er hann kðnndi mönnum og' sýndi með líferni 
sínu, sé hin bezta, er heimurinn hefir nokkurn tíma séð, en þó ætla ég 
að henni hafi verið hreytt í sumu og þannið spilt; einnig hefi ég nokk- 
urn efa um guðdóm hans eins og nýrri trúarmenn (dissenters) á Eng- 
landi. 


ÞFSSIR menn hafa borgað „DAGSBRÚN“ I. árg. 


Sveinn Thorwaldsson, Árnes, $o.5o 


Einar Einarsson, Gimli. l.Öo 

Jósef Sigurðsson, „ l.oo 

Þór. Þorleifsson, „ l.oo 

Jón A. Austmann, „ l.oo 

Jóhann W. Jónsson, „ l.oo 

Tr. Benediktsson, Husavick,... i.oo 
Bergþór Þórðarson, Hecla,P.0.1.oo 

E. .T. Doll. l.oo 

Páll .Takobsson, „ l.oo 

Jón Jónsson Borðeyri, „ l.oo 

Pétur Bjarnason, Ice. River, l.oo 
Jóhann Jóhannsson, „ jo.ðo 


Hallgr. Guttormsson, Hallson.. l.oo 

ÚtsÖlumenn blaðsins biðjum véi 
blaðinu, sem þeir hafa ekki von um 


Sigf. S. Jónasson, Seattle.$l.oó 

Gísli Sæmundsson, „ l.oo 

John Oddson,. „ l.oo 

Magmis Einarsson, „ . l.oo 

Sölvi Sölvason, ., l.oo 

John August, „ l.oö 

S.B.Brynjólfsson, Mountain,... l.oö 
.Tohn HiÍlman ? „ ... l.oö 

Sigurður Johnson, ., ... l.oo 

Guðmundur Skiilason,,, ... l.oo 

Snorri Kristjánsson, „ ... l.oo 

Kristján Indriðason, Hensel,... l.oo 

Ólafur Ólafsson, „ ... l.oo 

Thorl. Thorfinnsson, „ .... l.oo 


■ svo vel gera, að endursenda það af 
að seljist. 


Útsölumaður blaðs vors í Winnipe'g, er Mr. St. B. Johnson. 576 Alex- 
ander st.. 

Hve nær sem ka' pendur að „Dagsbrún“ skipta iim búðstað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það tilG. M. Thompson. 


G. M. Thompson, er „business manager“ og féhirðir fyrir blaðið. 
Kaupendur snúi sér því til hans viðvikjad.i afgreiðslu blaðsins og burg- 
unfyrir það. Utanáskrift til hans er Gimli, P. 0., Man. Canada. 

„DAGSBRÚN“ kemur út einu sinni á mánuði hverjum, verð $1.00 

um árið í Vesturheimi; greiðist fyrir fram-Skrifetofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, Gimli, Man. Canada. 

Prentuð hjá G. M. Thompson — Gimli. 



















